WicipediA 


Gan 


Iaith neu grŵp o ieithoedd yw Gan, yn perthyn i'r teulu ieithyddol Sino-Tibetaidd. Mae 31 000 000 o 
siaradwyr Tsieineeg Gan trwy'r byd, yn bennaf yn nhalaith Jiangxi yn Tsieina. Nid yw ieithyddwyr yn 
medru cytuno a yw Gan yn iaith ynddi ei hun neu'n dafodiaith o'r Tsieineeg. 

Rhaniadau Tsieineeg Gan 


1. Chang-Jing (Itìftt) 

2. Yi-Liu CtSJJn) 

3. Ji-Cha 

4. Fu-Guang (#SÜM') 

5. Ying-Yi (Ä-£tt) 

6. Da-Tong ẄìIMO 

7. Lei-Zi (HÄ#) 

8. Dong-Sui OlHfëëtn) 

9. Huai-Yue ) 


Cyfeiriadau 


jfyfy E ginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Gan&action=edit). 


E giny n erthygl sydd uchod am Tsieina. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https ://cy .wikipedia.org/ 
w/index.php?title=Gan&action=edit) 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Gan&oldid=2275372" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 13 Mawrth 2017, am 04:52. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler TeleraU-Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 


















